WikipediA 

Wikang Birmano 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


wikang Burmese o Birmano (Birmano: 
[y^oociCDCGO, MLGTS: mranmabhasa, IPA: [mjoma 
ba5a]) ay isang wikang sinasalita sa Myanmar . Ang 
Burmese ay isang wikang Tsino-Tibetano , na 
nangangahulugang malapit ito sa mga wikang Intsik at 
Tibetano. Ang nasusulat na Burmese ay kilala bilang 
mranma ea [y^oo®o at ang sinasambit o sinasalitang 
Burmese ay tinatawag na mranma ea.ka: [y^ooonoos. 



Ang artikulong ito ay mayroong 
Panitik na Burmes . Kung walang 
maayos na nagbibigay-tukod , maaari 
kang makatagpo ng mga tandang 
pananong, kahon, o iba pang simbolo 
sa halip na mga panitik na Burmes (ht 
tp://scripts.sil.org/cms/scripts/page.ph 
p?site_id=nrsi&item_id=Padauk&highl 
ight=padauk) . 


Mga nilalaman 

Paglalarawan 

Tono 

Mga halimbawa 
Mga sanggunian 


Paglalarawan 


Ang nakalagay na karatula gamit 
ang wikang Burmes 



Ang wikang Burmese (Birmano: [y,|ooaoooCD; binibigkas na [niloma ba5a] ; MLGTS: myanma bhasa) ay 
ang opisyal na wika ng Burma. Bagaman opisyal na kinikilala ito ng Konstitusyon ng Burma bilang wika ng 
Myanmar o wikang Myanmar,!^^^ karamihan sa mga nagsasalita ng Ingles ang patuloy na tumutukoy sa 
wika bilang Burmese. Ang Burmese ay ang katutubong wika ng Bamar at kaugnay na mga kabahaging 
etnikong mga pangkat ng Bamar, pati na ng ilang mga minoryang etniko sa Burma, na katulad ng mga Mon. 
Ang Burmese ay winiwika ng 32 milyong mga tao bilang pangunahing wika at bilang pangalawang wika ng 
10 milyong mga tao, partieular na ang mga etnikong minorya sa Burma at sa kanugnog na mga bansa. 

Ang Burmese ay isang wikang may tono at rehistro ng sidhi , malawakang monosilabiko o may isahang 
pantig at wikang analitiko , na may pagkakasunud-sunod ng mga salitang Paksa-Tinutukoy-Pandiwa. Kasapi 
ito sa mag-anak ng wikang Tibeto-Burmano , na isang kabahaging pamilya ng mga wikang Tsino-Tibetano. 
Ang wika ay gumagamit ng panitik na Burmese , na hinango mula sa Matandang panitik na Mon at sukdol 
na nagmula sa panitik na Brahml . 

Tono 


Ang Burmese ay may tatlong mga tono (mataas, panggitna, at mababa): na may dalawang dagdag - mga 
hinto 0 dinaglat na dagdag, pangtakda o pampag-uuring mga tono, walang kasarian may likas na kasarian, 
katulad ng eg.saya (lalaking guro), sayama (babaeng guro), at walang diin o walang igting. Ang Burmese ay 
maraming mga hiram na salitang Ingles at Indiyano bagaman isa itong napaka kakaiba at buong wika na 
may mahabang kasaysayan at makatuturang mga bilang ng mapagmamalaking mga diyalektong winiwika. 

































Mga halimbawa 


Narito ang ilang mga halimbawa ng mga salita at mga pangungusap sa Burmese: 

Hello = min-ga-la-ba 
Kumusta ka? = Hei kaun la ? 

Ako si (pangalan) = Cha-naw ye nan-be ga _ 

(Ang Kya-naw ay pinapalitan ng kya-ma para sa mga babae.) 

Ano ang pangalan mo? = Ka-mya ba kaw da le? 

Burmese ka ba? = Nae ba-ma pyi ga la da la ? 

(Tandaan: Upang itanong kung ang isang tao ay mula sa ibang mga bansa, palitan lang ang ba-ma pyi ng 
anuman sa mga bansang nasa ibaba.) 

Amerika = A-me-ree-ka 

Pransiya = Pyin-thit 

Britanya = In-ga-lan 

Alemanya = Ja-ma-nee 

Rusya = Ra-sha 

Thailand = Yoe-da-ya 

Hapon = Ja-pan 

Intsik = Ta-yote 

Indiyano = In-di-yah 

Pilipinas = Hpi-lait-pine 

Mga sanggunian 

1. Konstitusyon ng Republika ng Unyon ng Myanmar (2008), Kabanata XV, Probisyon 450 
Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Wikang_Birmano&oldid=1622104" 

Huling pagbabago: 08:04, 27 Enero 2018. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Gommons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gam[t para sa mga detalye. 






